ISPESYAL NA ISYU 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


KAKATAS 


29 MARSO 2019 


Dalhin sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng 
Bayan sa Pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan 


Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas ng Timog Katagalugan 


Ika-50 Anibersaryo ng New People's Army 


a okasyon ng ika-50 Anibersaryo ng New 

People's Army, taas-kamaong nagpupugay 
ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog 
Katagalugan sa lahat ng Pulang kumander 
at mandirigma sa kanilang di matatawarang 
katapatan, masikhay na paggawa, sakripisyo 
at mga tagumpay sa pagsusulong ng 
demokratikong rebolusyon sa buong bayan. 
Ibigay natin ang pinakamataas na pagkilala at 
paggunita sa lahat ng martir ng rebolusyon na 
ibinuwis ang kanilang buhay upang marating 
natin ang kasalukuyang antas ng pagsulong. 
Magbigay pugay din tayo sa lahat ng magigiting 
na Pulang kumander at mandirigma, mga 
kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyon 
at mga matatapat na kaalyado na sa iba't 
ibang paraan ay nag-ambag ng kanilang talino 
at lakas para isulong ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan. 


Ang mga tagumpay na nakamit ng mamamayan 
sa armadong pakikibaka ay bunga ng matatag na 
pagtataguyod ng New People's Army sa pamumuno 
ng Partido sa demokratikong rebolusyon ng bayan. 
Patuloy nitong pinapanday ang sarili upang sumulong mula 
sa isang tagumpay tungo sa isa pang tagumpay. Armado 
ito ng natipong karanasan at lakas sa nagdaang mga taon 
at paborable ang obhetibong kalagayan para kamtin 
ang malalaking pagsulong ng rebolusyon at armadong 
pakikibaka sa darating pang mga taon. 


Sagradong tungkulin ng New People's Army na isulong 
ang matagalang digmang bayan hanggang nariyan 
ang pangangailangang ipaglaban ang pambansa at 
panlipunang paglaya mula sa pagsasamantala at pang-aapi 
ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. 
Tungo rito, handa laging ipagtanggol at suportahan ng NPA 
ang interes ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan at 


ang kanilang pakikibaka upang makamit ang mga adhikaing 
pambansa-demokratiko.. Hangad ng sambayanan ang 
ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino. 


Dapat nating igupo ang imperyalismong US at mga lokal 
na naghaharing uri sa Pilipinas at lubusin ang tagumpay 
ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa buong bayan. 
Matapos lamang nito saka tayo makasusulong sa susunod 
na sosyalistang rebolusyon. 


Sa kagyat, dapat nating gapiin ang maiitim na pakana ng 
pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte at gawin ang 
abot ng makakaya para magpalakas-sa-sarili at ibagsak ang 
rehimeng ito bago matapos ang panunungkulan nito sa 
2022. 


Maikling Pasada sa mga Tagumpay ng New People's Army sa Nakalipas na 50 Taon 


A': kasalukuyang bagong demokratikong rebolusyon ay pagpapatuloy ng naunang mga nabigong 
rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa dayuhan at pyudal na dominasyon. Nasa 
pamumuno ito ng uring manggagawa sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas, nakabatay sa alyansa 
ng uring manggagawa at magsasaka at tinatanglawan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang nagtatangi sa 
luma na pinamunuan ng nuo'y sumisibol na liberal na burgesya at ng liberal-burges na ideolohiya. 


Sa gabay ng rebolusyonaryong syensya 
ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, itinakda 
ng Partido ang wastong rebolusyonaryong 
linya sa uri, ang pangkalahatang linyang 
pampulitika at ang estratehikong linya ng 
matagalang digmang bayan. Sa ganito, 
sumulong ang New People's Army mula sa 
antas ng Katipunan at Rebolusyonaryong 
Hukbo ng Pilipinas ng lumang demokratikong 
rebolusyon. Nilampasan na nito ang inabot 
na lakas ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon 
(Hukbalahap) at Hukbong Mapagpalaya ng 
Pilipinas ng lumang pinagsanib na Partido 
bilang resulta sa pagtataguyod ng wastong 
linya ng demokratikong rebolusyon at 
pagtatakwil sa opurtunismo at rebisyunismo 
ng mga Lava at Taruc. Matagumpay na nabuo 
ng Partido ang pinakamakapangyarihang 
rebolusyonaryong hukbo sa kasaysayan 
ng rebolusyong Pilipino at nilampasan ang 
naunang mga rebolusyonaryong hukbo sa 
Piipinas sa pagiging pambansa ang saklaw at 


KAKATAS 


ISPESYAL NA ISYU 
29 Marso 2019 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 


ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng ating 5BB8pahayagan. Magpadala. ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 


ilathala sa ating pahayagan. 


Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 
st.kalatas@gmail.com 
balikwastk.worapress.com 


2 KALATAS 


pag-ugat nang malalim sa masang manggagawa at magsasaka at iba 
pang uring pinagsasamantalahan. 


Mula sa pinagsimulang 60 na Pulang mandirigma na naaarmasan 
lamang ng 9 na ripleng awtomatik at 26 na single-shot na mga riple at 
pistola nang itinatag ang New People's Army noong Marso 29, 1969, 
lumaki at lumakas ito sa isang pambansang rebolusyonaryong hukbo na 
kumikilos sa estratehikong bahagi at makabuluhang tipak ng kalupaan 
ng Pilipinas. Ngayon, masasabing malayung-malayo na ang narating 
ng NPA mula sa mababang pinagsimulan nito at mula sa komulatibong 
natipong tagumpay sa nagdaang 50 taon. Sa wastong pamumuno ng 
Partido at tanglaw ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, matagumpay na 
naipalaganap ang armadong pakikibaka sa 73 ng kabuuang 81 probinsya 
ng bansa na nasa 17 rehiyon mula sa pinagsimulan nito sa ikalawang 
distrito ng Tarlac. Lumawak at lumaki ang kasapian ng hukbong bayan 
na malayong lampas sa ibinabando ng kaaway na 4,000 pultaym na 
gerilya. Mayroon itong suporta ng libu-libong milisyang bayan at mga 
yunit sa pagtatanggol-sa-sarili. Nakalatag ang mga platun at kumpanya 
ng New People's Army na naaarmasan ng malalakas na kalibreng riple 
sa mahigit 110 na mga larangang gerilya na may baseng suporta ng 
ilang milyon mula sa pinagsimulan nitong 80,000 sa Tarlac noong 1969. 


Mainit na tinanggap at niyakap ng masang magsasaka ang mga 
panimulang binhi ng hukbong bayan na ipinadala sa iba't ibang bahagi 
ng kanayunan ng bansa upang magpalawak dahil itinaguyod nito ang 
tumpak na linyang antipyudal ng Partido. Nilulutas at tinutugunan ng 
antipyudal na linya ang malaon nang suliranin ng masang magsasaka sa 
lupa at ang paghahanap ng hustisyang panlipunan mula sa pang-aapi at 
pagsasamantala ng mga imbing panginoong maylupa at ng malalaking 
negosyo't plantasyong pag-aari ng mga korporasyong multinasyunal at 
malalaking burges-kumprador na umaagaw at nagwawasak sa kanilang 
kabuhayan. Dahil dito, buong puso nilang ibinigay sa New People's 
Army ang kanilang mabubuting anak upang palayain ang Pilipinas mula 
sa kuko ng mga ganid na panginoong maylupa, malalaking burgesya- 
kumprador, burukratang kapitalista at imperyalismong US. 


Masikhay na binuo ng NPA ang sariling lakas sa pagtupad sa linyang 
masa at sa puspusang paglaban sa kaaway. Sinubok at pinanday ito 
sa maraming labanan at nalampasan ang maraming kampanyang 
pagsupil ng kaaway tulad ng laking dibisyong Task Force Lawin at Task 
Force Saranay mula 1969-1972, ng mga kontra-rebolusyonaryong 
kampanya gaya ng Oplan Cadena de Amor at Oplan Katatagan sa ilalim 
ng 14-na-taong pasistang diktadurang Marcos, ng Oplan Lambat-Bitag 
L, Il, Ill at IV sa ilalim ng rehimeng Corazon Aquino at Ramos, Oplan 
Makabayan at Oplan Balangai sa ilalim ni Estrada, Oplan Bantay-Laya | 
at Il sa ilalim ni Arroyo at Oplan Bayanihan sa ilalim ni Benigno Aquino. 
Nakatakdang sapitin ng Oplan Kapayapaan ng kasalukuyang pasista at 
tiranikong rehimeng Duterte ang kapalaran ng mga nangabigong Oplan 
ng nagpalit-palitang mga rehimen na pawang nailibing sa basurahan ng 
kasaysayan. 


29 MARSO 2019 


Hindi kailanman nagtagumpay 
ang kaaway na wasakin ang New 
People's Army ng ipinatupad na 
estratehiyang gradual constriction 
at gerang madaling tinatapos (war 
of quick decision) ng Oplan Lambat- 
Bitag kahit na pumatong dito ang 
malulubhang “Kaliwa” at Kanang 
pagkakamali ng mga rebisyunista at 
oportunistang taksil na nagtaguyod 
ng anti-digmang bayan na linya ng 
estratehikong kontra-opensiba, 
“Red Area-White Area” (RA-WA), 
adelantadong BB regularisasyon at 
insureksyunismong lungsod mula 
1986-1991 at nagpatupad ng 
madudugong 5 8 kampanyang  anti- 
impiltrasyon. 


Ginapi at itinakwil ng Partido 
ang sandakot na mga rebisyunista 
at opurtunistang taksil at muling 
tinahak ang wastong linya sa ilalim 
ng Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto (IDKP). Patuloy na 
nagpunyagi ang mga proletaryong 
rebolusyonaryong kadre at mga 
Pulang kumander at mandirigma sa 
estratehikong linya ng matagalang 
digmang 75 bayan. at. isinulong 
ang estratehiya at taktika ng 
pakikidigmang gerilya. 


Hibang na nangarap ang bawat 
reaksyunaryong rehimen na gapiin 
at wasakin ang New People's Army 
at bitagin ito sa linya ng kapitulasyon 
sa pagsusulong diumano ng usapang 
pangkapayapaan. Sa kabila ng labis- 
labis na superyuridad sa militar 
at ayudang tinatanggap mula sa 
imperyalismong US, patuloy na 
nagkamit ng malalaking tagumpay 
ang New People's Army sa 
pagtataguyod ng tatlong integral na 
komponente ng digmang bayan-- 
armadong pakikibaka, reporma 
sa lupa at pagbubuo ng baseng 
masa. Mahigpit na itinaguyod nito 
ang taktikal na linyang militar sa 
yugto ng estratehikong depensiba 
ng malaganap at. masinsing 
pakikidigmang gerilya batay sa 
papalawak at papalalim na baseng 
masa. Dahil dito, nagtamo ang NPA 
ng matutunog na tagumpay sa 
mga taktikal na opensiba sa buong 


29 MARSO 2019 


bansa, pagsusulong ng rebolusyong 
agraryo at pagtatayo ng mga 
rebolusyonaryong organisasyon 
ng mamamayan at mga organo ng 
Pulang kapangyarihan sa kanayunan. 


Sa kanayunan, ilang milyong 
magsasaka ang nakikinabang sa 
minimum na layunin ng rebolusyong 
agraryo tulad ng pagpapababa ng 
upa-sa-lupa, pagpapataas ng sahod 
ng 7 mga. manggagawang-bukid, 
pagpapataas ng presyo sa farm gate 
ng mga produktong agrikultural, 
hakbang-hakbang na pagpawi ng 
usura, promosyon ng iba't ibang 
anyo ng kooperasyon sa produksyon, 
pagpapataas ng produksyong-bukid 
at sari-saring kampanya para sa 
kagalingang panlipunan tulad ng sa 
kalusugan at kalinisan, edukasyon at 
literasiya, at mga aktibidad na sosyo- 
kultural. Sa matatatag na bahagi ng 
mga larangang gerilya ay selektibong 
naipatutupad na ang maksimum 
na layunin ng reporma sa lupa-- 
ang pagkumpiska sa lupain ng mga 
despotikong panginoong maylupa at 
ang pamamahagi nito nang libre sa 
masang magsasaka. Umaabot na sa 
ilan daang libong ektarya ng lupang 
pag-aari ng malalaking panginoong 
maylupa at burgesya-kumprador 
ang kinumpiska ng gubyernong 
bayan at libreng ipinamahagi sa 
mga magsasakang wala at kulang sa 
lupang mabubungkal. Ipinagbubunyi 
ng masang magsasaka ang mga 
isinagawang pamamarusa ng 
hukbong bayan sa operasyon ng 
malalaking negosyong dayuhan at 
lokal na kumprador na mapanira 
sa kabuhayan ng mamamayan at 
kalikasan tulad ng mga operasyon 
ng malalaking minahan at quarry, 


plantasyon, malalaking dam at 
mga proyekto sa.  eko-turismo 
na kumakamkam sa lupain at 


nagpapalayas sa mga magsasaka. 


Dahil dito, malugod na 
sinusuportahan ng 


mamamayan sa kanayunan ang New 
People's Army at itinataguyod ang 
armadong pakikibaka. Makabuluhang 
bahagi ng populasyon sa kanayunan 
na pangunahing binubuo ng masang 
magsasaka at panggitnang mga uri ay 
binubuklod sa ilalim ng mga organo ng 
Pulang kapangyarihang pampulitika 
at mga saligang rebolusyonaryong 
organisasyong pangmasa. Ang mga 
ito kabilang ang mga organisasyon ng 
Partido sa lokalidad ang salalayan ng 
demokratikong gubyernong bayan. 


Ang mga matatagumpay na 
taktikal na opensiba ay nagsisilbing 
pampulitikang pamamahayag 
sa pagiging makatarungan ng 
ating rebolusyonaryong digma na 
kumuha ng pambansa at pandaigdig 


na pagkilala, ipinagbunyi ng 
mamamayan at ikinasindak ng 
kaaway. Bunga nito, walang tigil 


na nagbubuga ang kaaway ng 
mapanglasong propaganda upang 
sirain ang mataas na prestihiyo 
ng kilusan at ibayong pinaigting 
ang pambobomba, pwersahang 
ebakwasyon, food blockade, 
masaker, arbitraryong pag-aresto, 
tortyur at pamamaslang. Subalit, 
habang pinaiigting ng kaaway ang 
pasismo, higit lamang na itinutulak 
nito ang malawak na mamamayan 
sa. panig ng rebolusyon at 
armadong pakikibaka. Ito ang hindi 
mababaling batas ng kasaysayan na 
ang bawat karahasan at terorismo 
ng estado ay nag-aanak lamang 
ng ibayong 5 rebolusyonaryong 
paglaban mula sa mamamayan. 


5FD 
IAN 
Y' 


1 


DS Y p) YA IN 
ANAN 


3 KALATAS 


Isang Di-Magagaping Hukbo ang New People's Army 


sang di maipagkakailang katotohanan na ang New People's Army ay lumaki mula sa pinagsimulan nitong 60 

mga Pulang kumander at mandirigma na may imperyor na armas tungo sa isang hukbo na binubuo ng libu- 
libo na nasa 73 probinsya at 17 rehiyon sa buong Pilipinas. Hinangad ng rehimeng Marcos na kitlin-sa-usbong 
ang NPA mula 1969-1972 gamit ang laking-dibisyong pwersa sa Tarlac at Isabela saan mang may presensya ng 
NPA. Humantong pa si Marcos sa pagdeklara ng Martial Law noong 1972 at ipinataw ang pasistang paghahari sa 
sambayanang Pilipino sa loob ng 14 na taon hanggang 1986. Pinaslang ng mga pasistang tropa ang puo-puong 
libong mamamayan, maramihang inaresto't ikinulong ang mga aktibista at oposisyon, pinahirapan ang may ilan 
daang libo at itinaboy sa kanilang tirahan at sakahan ang may limang milyong mamamayan". Sa kabila ng lahat 
ng ito, patuloy na lumaki at lumakas ang NPA dahil sa hindi na matiis na kundisyon ng pagsasamantala, pang-aapi 
at panunupil sa ilalim ng pasistang diktadurang Marcos. 


Nakayanan ng NPA na 
pangibabawan ang mararahas at 
malulupit na kampanyang kontra- 
rebolusyonaryo.” na: pinakawalan 
ng mga rehimeng pumalit kay 
Marcos. Nagawang makapaminsala 
at mnapagmistulang nagtagumpay 
ang Lambat-Bitag |, Il, lll at IV dahil 
sa malubhang pagkakamali ng 
mga “Kaliwang” opurtunista sa 
loob ng Partido na nagtaguyod ng 
linya ng adbenturismong militar 
at. insureksyunismong lungsod, 
malubhang puminsala sa Partido 
at rebolusyon at nagsagawa ng 
panunugis sa mga di-umano'y espiya 
sa loob ng kilusan upang pagtakpan 
ang kanilang kabiguan. Samantala, 
ang “mga Kanang  opurtunista 
naman ay nagtaguyod ng linyang 
kapitulasyon, Gorbachovismo, 
populismo, repormismo, liberalismo 
at likidasyon ng Partido. 


Subalit ginapi at nanaig ang mga 
proletaryadong rebolusyonaryo 
sa loob ng Partido nang inilunsad 
ang Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto kung saan tinukoy, 
pinuna, itinakwil at iwinasto ang 
mayor na mga pagkakamali, muling 
pinagtibay” ang “mga.” saligang 
rebolusyonaryong 57”sB“prinsipyo at 
nagpanibagong sigla ang Partido at 
buong rebolusyonaryong kilusan. 
Mula noon, masiglang sumulong 
ang lahatang-panig ng gawain at 
nagkamit ang Partido, hukbong bayan 
at kilusan ng malalaking tagumpay sa 
ideolohiya, pulitika at organisasyon. 


Sa balangkas ng gerang walang 
hanggananat patakaran ng pandaigdig 


na gera laban sa terorismo ni Bush, 
naglunsad ang rehimeng Arroyo ng 
todo-gera laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at pinakawalan ang Oplan 
Bantay-Laya | at || mula 2000-2010 
na may layuning wasakin ang NPA 
at buong rebolusyonaryong kilusan. 


“Ang patuloy na 
pagsahol ng kalagayan 
ng Pilipinas at ang 
di malutas-lutas na 
kronikong krisis 
ng malakolonyal 
at malapyudal na 


lipunan sa bansa, ang 
ibayong nagpapaalab 
at nagpapalakas sa 
popular na suporta sa 
armadong pakikibaka at 
NPA.” 


Nauna pa dito, inilunsad ni Estrada 
ang Oplan Makabayan noong 1998 at 
Oplan Balangai noong 1999. Subalit, 
tulad ng mga nangabigong Oplan 
sa ilalim ng diktadurang Marcos, 
matapang na nilabanan at binigo ito 
ng Partido, hukbong bayan at buong 
rebolusyonaryong kilusan. Kung 
nabigo ang 200,000 tropa (hindi pa 


1 Ang Bayan, Espesyal na Isyu. March 29, 2007, pahina 2. 


4 KALATAS 


kasama ang pulisya at paramilitar) ng 
diktadurang Marcos na durugin ang 
hukbong bayan at rebolusyonaryong 
kilusan noong mahina at nasa 
kamusmusan pa ito, nakalimutan 
ng imperyalismong US at nangarap 
nang gising sina Estrada at Arroyo na 
madaling magagapi ang NPA na higit 
ang lakas kaysa pinagsimulan nito. 


Sinundan ng rehimeng BS. 
Aquino ang madugong yapak ni 
Arroyo. Inilunsad nito ang Oplan 
Bayanihan (OpBay) mula 2011-2016. 
Tinumbasan kung di man hinigitan ng 
OpBay ni B.S. Aquino ang kalupitan 
at panunupil ng OBL ni Arroyo. 
Subalit dahil anti-mamamayan at di 
makatarungan, pinabilis lamang nito 
ang pagkakahiwalay sa malawak na 
mamamayan at sa bandang huli'y 
nauwi sa panibagong kabiguan. 
Ang pansamantalang pinsala sa 
ilang rehiyon sa Luzon at Visayas ay 
binawi ng matutunog na tagumpay 
at pagsulong ng hukbong bayan at 
armadong pakikibaka sa Mindanao. 
Samantala, nagsimulang maipihit ang 
pagbawi ng lakas ng ilang rehiyon sa 
Luzon at Visayas resulta ng pagnipis 
ng pwersa ng kaaway dahil napwersa 
ang rehimen na dalhin sa Mindanao 
ang 6096 ng reaksyunaryong hukbo 
para sugpuin ang mabilis na paglakas 
ng NPA doon at ikonteyn ang 
pakikibakang Moro para sa sariling- 


pagpapasya. 


Katulad ng mga nabigong rehimen 
mula kay Marcos, nag-iilusyon si 
Duterte na magagapi ang armadong 
pakikibaka at NPA sa pagtatapos 
ng 2019 o kahit pa sa loob ng 


29 MARSO 2019 


tatlong taon sa panibago nitong 
taning. Naglulunsad ang kanyang 
mersenaryong hukbo ng todong gera 
laban sa rebolusyonaryong kilusan at 
malupit na sinasalakay at nandarahas 
sa masang magsasaka, mga Lumad 
at iba pang demokratikong uri sa 
balangkas ng Oplan Kapayapaan 
na tinabas sa US Counter 
insurgency Guide. Naglulunsad 
ito ng madudugong gera laban sa 
sambayanang Pilipino--ang gerang 
kontra-droga at kriminalidad, al/- 
out war laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at gera laban sa mamamayang 
Moro. Batay sa ulat ng United 
Nations Special Rapporteur on the 
Situation of Human Rights Defenders 
na si Michael Forst?, umaabot na sa 
mahigit 20,000 ang pinaslang sa ilalim 
ng gerang kontra-droga ni Duterte 
sa pagitan lamang ng Hulyo 1, 2016 
at Nobyembre 27, 2017, kung saan 
pawang maliliit na tulak ng droga at 
adik lamang ang mga biktima habang 
malayang nakakapamayagpag ang 
mga malalaking drug lord at mga 
utak at protektor ng mga sindikatong 
kriminal na nasa pulisya, AFP at iba 
pang sangay ng reaksyunaryong 
gubyerno Bs kabilang ang 5Bs8Bmga 


kapamilya ni Duterte at malalapit na 
kapural na nasa DILG, PDEA at Bureau 
of Customs. 


Ginagamit. ni 58 Duterte s5 ang 
gerang kontra-droga para tabingan 
at magsagawa ng walang-habas 
na pagpatay sa mga aktibista at 
progresibo at iba't ibang karahasan 
at pananakot sa lehitimong paglaban 
ng mga mamamayan. Patuloy na 
pinalawig nito ang Martial Law sa 
Mindanao na nakatuon sa armadong 
kilusan ng CPP-NPA at pakikibaka 
ng Bangsamoro para sa sariling 
pagpapasya.  Ipinailalim nito ang 
Bikol, Samar at Negros sa state of 
lawlessness upang bigyang matwid 
ang pagpapadala ng karagdagang 
mersenaryong tropa para sa 
mga layuning kontra-rebolusyon. 
Inilalatag nito ang mga kundisyon 
para ipailalim ang buong bansa sa 
pasistang paghahari sa pamamagitan 
ng pakanang pederalismo, 
pagmilitarisa sa mga sangay ng 
gubyerno at pagkontrol sa lehislatura 
at hudikatura. Ginagawa nito 
ang madugong panunugis sa mga 
aktibista ng ligal na demokratikong 
kilusan at binuo ang National Task 


Force to End Communist Insurgency 
at mga katumbas nito sa mga rehiyon 
at probinsya para sa kaparehong 
layunin. 


Ang pinaigting na gera ni Duterte 
laban sa mga rebolusyonaryo 
at mamamayan ay higit lamang 
nagpapaalab” ng “malawak na 
paglaban ng sambayanang Pilipino. 
Ang patuloy na pagsahol ng kalagayan 
ng Pilipinas at ang di malutas-lutas 
na kronikong krisis ng malakolonyal 
at malapyudal na lipunan sa 
bansa, ang ibayong nagpapaalab 
at nagpapalakas sa popular na 
suporta sa armadong pakikibaka at 
NPA. Ito ay dahil makatarungan ang 
digmang inilulunsad ng Partido at 
hukbong bayan at itinataguyod nito 
ang pambansa at demokratikong 
interes. ng mamamayang  api't 
pinagsasamantalahan. Ang patuloy 
na paglaki ng popular na suporta 
sa rebolusyon ang di mababaling 
batas kung bakit hindi magapi-gapi 
ng kontra-rebolusyonaryong gera ng 
reaksyunaryong estado ang Partido 
at New People's Army. 


Mga Tagumpay ng Armadong Pakikibaka sa Timog Katagalugan 


hanay natin ang maningning na mga tagumpay ng New People's Army sa rehiyon sa pagsusulong ng armadong pakikibaka 


at demokratikong rebolusyon ng bayan. 


1 Napanatili ng NPA ang mahigpit 
na pagkakaisa sa pagtataguyod 
at pagtatanggol sa pamumuno 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
bilang “rebolusyonaryong partido 
ng proletaryado sa patnubay ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo 
at sa puspusang pagtupad 
sa pangkalahatang 5 linya ng 
demokratikong rebolusyon ng 
bayan laban sa imperyalismong 
US, katutubong pyudalismo 
at burukratang kapitalismo na 
kinatawan ng mga naghalinhinang 
mga papet na rehimen at ng 
kasalukuyang pasistang rehimeng 
Duterte. 


Absoluto ang pamumuno ng 
Partido sa hukbong bayan. Mayorya 
ng kasapian ng NPA ay mga kasapi 
ng Partido at nakatayo ang mga 
organisasyon ng Partido sa bawat 
pormasyon ng hukbo: sangay ng 
Partido sa mga platun at kumpanya, 
grupo ng Partido sa mga iskwad at 
mga pinunong pampulitika sa bawat 
kumand ng hukbong bayan. Ang 
mga ito ang nagtitiyak na mahigpit 
na naipatutupad ang linyang 
pampulitika at pangmilitar ng Partido 
sa araw-araw na pag-iral at pagkilos 
ng mga yunit ng hukbo. 


2 Matagumpay nitong binigo ang 
mga mayor na kampanyang kontra- 


2 Michael Forst, World Report on the Situation of Human Rights Defenders, pahina 319. 


29 MARSO 2019 


rebolusyonaryo.” na naglalayong 
durugin ang NPA sa balangkas ng 
iskemang kontra-insurhensya ng US 
at estratehiya ng low intensity conflict 
at gradual constriction. 


Sa maagang bahagi ng 
pagpupundar sa rehiyon, 
napangibabawan ng NPA ang lahat 
ng klase ng kahirapan at mga pinsala 
dulot ng ipinatupad na patakarang 
nip-in-the-bud ng rehimeng Marcos 
mula 1969-1974. Sa panahon ng 
pasistang paghahari ni Marcos, binigo 
ng Partido at armadong kilusan sa 
TK ang Oplan Cadena de Amor mula 
1981-83 at ang kasunod na Oplan 
Katatagan hanggang sa pagbagsak ng 


5 KALATAS 


diktador noong 1986. 


Samantala, kahit: malubhang 
pininsala at nanalasa ang maling 
linyang “fast  track/slow track” 
insurrection, konseptong  polmil 
at three main machineries, at di 
napapanahong regularisasyon na 
itinaguyod ng mga kapural ng maling 
linya, nabigong durugin ng rehimeng 
Aquino at Ramos ang armadong 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon 
sa ipinatupad nitong Oplan Lambat- 
Bitag |, |], Ill at IV. 


Sa panahon ni Estrada, 


binigo. ng hukbong bayan at 
mga rebolusyonaryo ang (Oplan 
Makabayan at (Oplan  Balangai 


at naabot ng hukbong bayan at 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon 
ang makalidad na pagsulong noong 
1999-2001. Dahil dito, ginawang 
pambansang prayoridad ng Oplan 
Bantay-Laya | at ll ng rehimeng Arroyo 
ang pagsugpo sa mga rebolusyonaryo 
sa TK. Ipinatupad ng mersenaryong 
tropa ng rehimen sa ilalim ni 
Palparan ang malupit at madugong 
panunugis sa mga progresibo at 
rebolusyonaryo: nanalasa ang Joint 
Task Force Banahaw sa Laguna, 
Batangas, at Rizal habang itinutok 
ang pagwasak sa armadong kilusan sa 
Mindoro ng Oplan Habol-Tamarraw 
sa ilalim ng JTF-Banahaw/204" 
Bde mula 2001-2004. ldineploy sa 
Mindoro ang 9 ng kabuuang 26 na 


6 KALATAS 


batalyong pangkombat ng 
AFP/PNP.” na. nagpatupad sng 
karumaldumal na pagpaslang, 


pagdukot at pagpapahirap sa mga 
pinaghihinalaang may koneksyon 
sa rebolusyonaryo at ligal mna 
progresibong kilusan. Matapos 
nito, tinangkang wasakin ng OBL Il 
ng rehimen ang NPA sa Batangas 
at Quezon sa sumunod na mga 
taon. Sa lahat ng ito, buong tapang 
na hinarap ng mga rebolusyonaryo 
ang matagalang pananalakay sa 
hukbong bayan at kilusang masa at 
nalagpasan ang pinakamahirap na 
mga pagsubok. 


Sa panahon ni BS Aquino, 
inilunsad naman ang Oplan Bayanihan 
(OpBay) na tumagal ng limang taon 
(2011-2016). Tampok ang pagbigo 
ng NPA sa South Quezon-Bondoc 
Peninsula sa tangkang pagwasak dito 
ng pinagsamang 8 batalyong pwersa 
ng AFP-PNP at CAFGU mula 2011- 
2016. Kahit lumipat na sa Mindanao 
at mayor na mga isla sa Visayas ang 
prayoridad, pinanatili sa 17 ang bilang 
ng mga batalyong pangkombat ng 
AFP at PNP na nakatalaga sa rehiyon. 
Sa kabila nito, hakbang-hakbang 
na nakabawi ng lakas ang hukbong 
bayan mula sa mga pinsala ng OBL at 
OpBay. 


Kahit sa gitna ng matagalang 
pagsalakay at: pagkubkob at 
mga pinsalang tinamo, patuloy 


na pinagsikapang mapalaki ang 
kasapian at mapalakas ang hukbong 
bayan. Mula 2005, lumaki nang 
8246 ang kasapian ng hukbong 
bayan sa rehiyon sa saklaw ng 13 
taon. At simula nang inilunsad ang 
pagwawasto sa mga kahinaan, lumaki 
nang 5996 ang kasapian ng hukbong 
bayan mula 2015 at 4696 sapul 2016. 


Sa ibayong pagtindi ng pasistang 
karahasan ng rehimeng Duterte 
sa mamamayan sa ilalim ng Oplan 
Kapayapaan, patuloy na nahihikayat 
ang masa sa - kanayunan at 
kalunsuran na lumahok sa armadong 
pakikibaka at sumapi sa hukbong 
bayan. May hangganan ang pagtitiis 
ng sambayanan sa mga pahirap 
na dinaranas sa ilalim ng tiraniko 
at pasistang rehimen. Tulad ng 
panahon ni Marcos, si Duterte ang 
pinakaepektibong rekruter ng NPA 
at ibayo nitong itutulak ang paglaban 
ng sambayanan para ibagsak ang 
rehimeng ito. 


3 Mahigpit na itinaguyod NPA 
ang kilusang rektipikasyon at 
nagtagumpay na linisin ang sariling 
hanay sa mga opurtunistang taksil, 
iwasto ang mga pagkakamali, at 
magpanibagong lakas at sigla para 
isulong ang rebolusyonaryong 
armadong kilusan. 


Dahil sa pagtataguyod ng IDKP 
sapul 1992, naiwaksi at naiwasto ng 
hukbong bayan ang malulubhang 
pagkakamali sa estratehiya at taktika 
na nagtakwil sa teorya ng matagalang 
digmang bayan ni Kasamang Mao. 
Pinuna at itinakwil ng Partido at 
hukbo ang “Kaliwang” oportunistang 
linya ng insureksyong-lungsod at 
putsistang militar na itinaguyod ng 
fast track/slow track insurrection, 
konseptong polmil at three main 
machineries, adelantadong 
regularisasyon at militarismo. 
Gayundin, pinuna at itinakwil nito 
ang linya ng pagsuko, repormismo, 
kolaborasyunismo at likidasyon ng 
Partido na itinaguyod ng mga Kanang 
opurtunista sa loob ng Partido. Sa 
partikular, itinakwil ang gangsterismo 
ng pangkating Hector Mabilangan at 
ng nabulok na bahagi ng partisanong 


29 MARSO 2019 


lungsod na natangay ng pangkating 
GC-Kintanar. 


Mula noon, nagkamit ang 
armadong pakikibaka sa rehiyon ng 
malalaking tagumpay sa ideolohiya, 
pulitika at organisasyon. Nalutas ang 
tunguhin ng pagkitid at pagkawala 
ng inisyatiba at muling nabawi 
at nabalikan ang mga lugar na 
pansamantalang naiwanan. Muling 
sumigla. ang 75 -8srebolusyonaryong 
kilusang masa sa kanayunan at 
kalunsuran. Sumigla ang pagdaloy sa 
kanayunan at sa hukbong bayan ng 
mga kadre at aktibista sa kalunsuran 
mula sa hanay ng manggagawa, 
kabataang intelektwal at iba pang 
pinagsasamantalahan uri. Iwinasto 
ang bertikalisasyon ng hukbo na 
naglayo sa malaking bilang ng mga 
yunit sa gawaing masa. Ipinatupad 
ang redeployment at redispusisyon 
ng mga yunit ng hukbong bayan sa 
rehiyon at tiniyak na hindi bababa 
sa 70-80 porsyento ng personel nito 
ang nakatalaga sa mga horisontal na 
pormasyon para sa gawaing masa 
at di lalampas sa 30 poryento ng 
personel ang nasa mga bertikal na 
pormasyong gerilya para mag-asikaso 
ng gawaing militar. Sa ganitong 
dispusisyon at istruktura ng pwersa, 
nailatag ang kundisyon para sa 
malawak at masinsing pakikidigmang 
gerilya na may patuloy na lumalawak 
at lumalalim na baseng masa. 


4 Mahigpit nitong itinaguyod ang 
linya na magtiwala at umasa sa masa 
at laging inilagay sa unahan ang 
rebolusyonaryong pulitika sa lahat 
ng pagkilos sa larangang militar, 
gawaing masa, gawaing produksyon 
at iba pa. Mahusay nitong isinanib 
ang armadong pakikibaka, reporma 
sa lupa at pagbubuo ng baseng masa 
sa balangkas ng demokratikong 
rebolusyon ng bayan. Matagumpay 
nitong pinukaw, inorganisa at 
pinakilos ang puu-puong libong 
mamamayan para magkamit ng 
makabuluhang pakinabang at 
tagumpay sa proseso ng pagsusulong 
ng mga kampanyang masa para sa 
rebolusyong agraryo, pangmasang 
edukasyon, pagpapataas ng 
produksyon, kalusugan at kalinisan, 


29 MARSO 2019 


depensa, pangangalaga sa kapaligiran 
at iba pa. 


Dahil sa pagtupad sa linyang 
masa, malalim na nakaugat 
ang hukbong bayan sa masang 
pinagsasamantalahan sa kanayunan 
at umani ito ng papalaking suporta 
mula sa kalunsuran. Mula sa 
uring magsasaka ang bumubuo 
ng halos 9096 ng kasapian ng NPA 
at sa iba pang demokratikong uri 
ang natitirang 1096. Ang laging 
pagpapauna ng interes ng masang 
api't pinagsasamantalahan ang 
naging susi upang akuin ng masang 
magsasaka, manggagawa at 
petiburgesya sa kalunsuran bilang 
sarili nilang hukbo ang NPA. Sa 
pagsasanib ng armadong pakikibaka, 
reporma sa lupa at pagbubuo ng 
baseng masa, pinukaw, inorganisa at 
pinakilos ng Partido at hukbong bayan 
ang masang maralita sa kanayunan 
sa. demokratikong 58B8Brebolusyong 
bayan. Isinulong nito ang minimum 
na layunin sa rebolusyong agraryo 
at nabiyayaan ang daang libong 
pamilya sa pagpapababa ng upa-sa- 
lupa, pagpapataas ng sahod ng mga 
manggagawang-bukid, pagpapataas 
ng produksyong agrikultural at presyo 
ng mga produktong-bukid sa farm 
gate, at nilabanan ang madayang 
operasyon ng mga komersyante na 
pahirap sa masang magsasaka. 


Naipamahagi nito nang libre 
sa masang magsasaka na wala at 
kulang sa lupang mabubungkal ang 


ilanpung libong ektaryang lupain 
na kinumpiska ng NPA sa mga 
despotikong panginoong maylupa 
at absentee landlord, mga binuwag 
na pastuhan at mga abandonado't 


rematadong lupain. Nakinabang 
sa maksimum na programa sa 
reporma sa lupa ng gubyernong 
bayan ang ilanpung libong pamilya 
ng mga maralitang magsasaka at 
pambansang minorya. 


Pinarusahan ng hukbong 
bayan ang mga lokal na tiranong 
nagsasamantala at nang-aapi sa 
masang maralita sa kanayunan. 
Ipinagtanggol nito ang masa mula 
sa pangangamkam ng lupa ng mga 
kapitalistang dayuhan at lokal na 
mga asendero-kumprador na nasa 
negosyo ng real estate, eko-turismo 
at ispekulasyon sa lupa gayundin ang 
pagkasira sa kabuhayan at kapaligiran 
na dulot ng mga malalaking 
plantasyon, operasyon sa pagmimina 
at anti-mamamayang proyekto ng 
reaksyunaryong gubyerno. 


Dahil dito, naipundar ng NPA ang 
di masasaid na pangmasang suporta 
para sa armadong pakikibaka at 
mataas ang prestihiyo at pagkilala 
ng malawak na mamamayan sa 
NPA bilang tunay nilang hukbo at 
tagapagtanggol. 


5 Patuloy itong nagpunyagi sa 
estratehikong linya ng matagalang 
digmang bayan ng pagsalikop sa 
kalunsuran mula sa kanayunan at 


7 KALATAS 


pag-ipon ng lakas hanggang posible 
nang agawin ang mga siyudad. 
Ipinatupad nito ang redeployment ng 
mga pwersang gerilya para sa gawaing 
masa at pagsusulong ng malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya 
sa batayan ng patuloy na lumalawak 
at lumalalim na baseng masa. 
Pinagsikapan nitong ilunsad ang 
paparaming mga taktikal na opensiba 
at makabuluhang nag-ambag sa 
pambansang pagsisikap sa nagdaang 
mga taon. 


Dahil itinaguyod ng NPA ang 
wastong linya ng 5s malaganap 
at masinsing pakikidigmang 
gerilya alinsunod sa lumalawak 
at lumalalim na baseng masa, 
nagkamit ang armadong pakikibaka 
ng makabuluhang pagsulong sa 
nagdaang mga taon. Sa kanayunan 
ng 8 probinsya, nalikha ng hukbong 
bayan ang relatibong malawak na 
maniubrahan ng mga pwersang 
gerilya para ilunsad ang paparaming 
mga taktikal na opensiba at dagukan 
ang palalong kaaway ng maraming 
patama sa katawan at hambalos sa 
ulo. 


Sa buong dalawang taon ng 
2017-2018 at unang tatlong buwan 
ng taong 2019, nailunsad ang 
172 aksyong militar kabilang ang 
157 taktikal na opensiba mula sa 
kabuuang 218 na mga naganap 
na labanan sa buong rehiyon. 
Nakumpiska ang 95 riple at 58 
pistola. Pininsala sa mga labanang ito 
ang laking maliit na batalyong pwersa 
ng AFP-PNP-CAFGU na umaabot sa 
kabuuang 264 at ang hindi bababa 
sa Php 500 milyong halaga ng mga 
ari-arian ng mga kaaway sa uri. Sa 
kabilang banda, nagkamit naman ng 
12 na kaswalti ang NPA kung saan 2 
ang naging martir at 2 ang nasugatan. 


Sa taong 2017, nailunsad ang 
85 aksyong militar sa buong rehiyon 
kabilang ang 70 taktikal na opensiba 
at 15 pamamarusa. Nakumpiska 
ang kabuuang 63 riple at 42 pistola 
at maraming kagamitang militar. 
Pininsala ang 11 sasakyan ng kaaway, 
bukod pa ang Php 50 milyong halaga 
na nasirang ari-arian ng mga kaaway 
sa uri. Sa mga labanang ito, napinsala 


8 KALATAS 


ang 116 sa kaaway habang 8 naman 
ang kaswalti sa BHB. 


Samantala, sa buong 2018 
hanggang unang tatlong buwan 
ng 2019, nailunsad ang kabuuang 
88 taktikal na opensiba mula sa 
kabuuang 112 na mga labanan. 
Nagtamo ang kaaway ng kabuuang 
175 na kaswalti kung saan 99 ang KIA, 
70 ang WIA at 6 ang MIA. Kinumpiska 
ang kabuuang 35 armas kabilang ang 
19 ng mga riple at pinaralisa ang hindi 
bababa sa Php 500 milyong halaga 
ng mapaminsalang kagamitan ng 
mga kaaway sa uri. Tampok dito ang 
sumusunod: 


a. Ambus-haras sa pinagsanib 
na tropa ng SAF-PNP at 80!" 
IB-PA. na. nagbabantay sa 
kumpanyang gumagawa ng 
kalsada para sa Kaliwa Dam 
sa So. Salok. Bgy Magsaysay, 
Infanta, Quezon noong Marso 
8, 2019. Napaslang ang anim 
na kaaway at isang malubhang 
nasugatan na namatay din. 
Nasira din ang isang elf truck ng 
PNP. Isinagawa ang opensibang 
aksyon bilang pagsuporta sa 
pakikibaka ng masang Dumagat 
na tumututol sa proyekto ng 
Kaliwa Dam na magpapalubog 
sa kanilang lupang ninuno at 
sisira sa kanilang pamayanan at 
kabuhayan. 


b. Operasyong isnayp sa nag- 
ooperasyon at nagbabantay na 
pwersa ng PNP at army sa quarry 
ng Premium Maegastructures 
Inc. Construction (PMIC) sa Bgy. 
Malamig, Gloria, Mindoro 


Oriental noong Pebrero 28, 2019. 
Napatay ang isang pulis (PO3 
Edwin Encarnacion) at nasugatan 
ang isa pa (Janjan Morente) 
na pawang mga miyembro ng 
Oriental Mindoro Provincial 
Mobile Force Company (PMFC). 


Reyd/pamamarusa sa Sta. Clara 
International (Corporation na 
gumagawa ng Sta. Clara Mini- 
Hydro Power Plant sa Bgy. Malvar, 
Naujan, Oriental Mindoro noong 
Pebrero 25, 2019. Sinira ang 
20 heavy equipments, isang 
crusher at isang 5 batching 
plant... Nakumpiska ang isang 
pistola at isang shotgun, tatlong 
laptop computer at 15 radio 
transceiver. Isinagawa ang 
pamamarusa upang aksyunan 
ang hinaing ng masang Mangyan 
at mga magsasaka na nasira't 
pinerwisyo ang kabuhayan sanhi 
ng mga pagbaha na sumasalanta 
sa buhay, ari-arian at pananim 
ng masang magsasaka at mga 
mamamayan na naninirahan sa 
kapatagan ng Naujan, Victoria 
at Calapan. 


Reyd” at  pamamarusa sa 
kompanya ng Northern Builders 
Corporation na gumagawa ng 
kalsada para sa proyektong 
Kaliwa Dam sa So. Salok, Bgy. 
Magsaysay, Infanta, Quezon 
noong Pebrero 7, 

2019. 


29 MARSO 2019 


Sinira ang tatlong backhoe at 
isang buldoser. Inilunsad ang 
pamamarusa bilang pagtugon sa 
kahilingan ng masa na apektado 
at mapipinsala ng proyektong 
Kaliwa Dam at ng di pagsunod sa 
patakaran ng rebolusyonaryong 
kilusan kaugnay sa pangangalaga 
ng kalikasan. 


e. Operasyong isnayp sa tatlong 
naliligong elemento ng 92" |B- 
PA na bahagi ng 1 kumpanyang 
naglulunsad ng operasyon laban 
sa NPA sa So. Dadiangao, Umiray, 
Gen. Nakar, Quezon noong 
Nobyembre 4, 2018. Napatay 
ang isang upisyal ng kaaway sa 
operasyon. 


f. Dagliang “Ambus sa isang 
platun ng 92" IB-PA sa So. 
Tiklupan, Umiray, Gen. Nakar, 
Quezon noong Oktubre 27, 
2018. Napatay ang 2 kaaway 
at nasugatan ang 4 pa habang 
walang kaswalti sa panig ng NPA. 


g. Reyd/kumpiska sa isang 
kumpanya ng Quarry na pag- 
aari ni Angelito Ignacio at isang 
iskwad ng security guard ng 
Privilege Security Agency sa 
Bgy Guitnang Bayan Il, San 
Mateo, Rizal noong Agosto 12, 
2018. Sinira sa operasyon ang 
walong dump truck, dalawang 
payloader, dalawang boldoser, 
4 na backhoe, walong company 
van at opisina... Kinumpiska 
ang apat na armas kabilang 
ang dalawang  factory-made 
shotgun, dalawang pistola 
at 5 ICOM tranceiver radio. 
Ginigiba ng nasabing kompanya 


29 MARSO 2019 


ang bundok ng San Mateo at 
siyang dahilan ng malawakang 
pagbaha” tuwing panahon 
ng tag-ulan at pagkasira sa 
kabuhayan ng mamamayan. 
Umani ito ng papuri sa ilang 
radio commentator habang ang 
kaaway ay naobligang ipatigil 
ang mga quarry operations sa 
Rodriguez at San Mateo, Rizal 
dahil sa pagkakahiwalay sa 
upinyong publiko. 


Matagumpay na operasyong 
isparo sa sagad-saring armadong 
engkargado at pinuno ng private 
army ni Uy, isang malaking PML 
na si Ruben Carabido sa Bgy. 
Busuk-busukan, San Narciso 
noong June 11, 2018. 


Gabing ambus sa pwersa ng 85"? 
IBPA sa Bgy. Silang, Lopez noong 
June 4, 2018. Pininsala sa ambus 
na ito ang 14 na kaaway kung 
saan 4 ang KIA at 10 ang WIA. 


Matagumpay na ambus sa 
dalawang intel operative ng 
MIG na aktibong nagpapasuko 
at nagkukunbert sa mga NPA sa 
probinsya ng Palawan sa sityo 
Maribong, Bgy. Pulot Interior, 
Sofronio Espafola noong Marso, 
2018. Napatay dito ang dalawang 
intel operative, nakumpiska ang 
dalawa pistola at mga kagamitan 
sa paniniktik at pagpapasuko. 
Dinagukan ng TO na ito ang 
pananalasa sa pagpapatupad ng 
kampanyang CLIP ng kaaway sa 
lalawigan. 


Matagumpay na reyd sa private 
army ng Tumbaga Ranch sa 
Pagsangahan, San Francisco, 
Quezon noong February 27, 
2018. Dahil sa sorpresang 
atake, matagumpay na 
nakontrol ng NPA ang 
mga private army ng 
despotikong rancho 
at nakumpiska ang 
6 na HPR, 4 na 
iba pang baril at 
iba pang mga 
kagamitang 
militar. 


l.. Ambus sa sasakyan ng 85th IBPA 
sa Brgy. Bacong Ilaya, General 
Luna, Quezon noong Pebrero 26, 
2018. Pininsala ng ambus na ito 
ang siyam na kaaway kung saan 
apat ang KIA at limang WIA. 


m. Ambus sa convoy ng dalawang 
sasakyan ng 33rd SAC-PNP- 
SAF sa Brgy San Jose, Antipolo, 
Rizal noong Pebrero 18, 2018. 
Pininsala sa ambus na ito ang 10 
kaaway kung saan apat ang KIA 
at anim ang WIA. 


6 Patuloy itong nagpunyaging 
palawakin at konsolidahin ang 
mga larangan at sonang gerilya at 
nabawi't nabalikan ang mga eryang 
pansamantalang naiwanan dahil sa 
malakas na pananalakay ng kaaway 
at mga naging pagkakamali. 


Kahit na nabigo ang unang mga 
pagtatangkang magbukas ng sonang 
gerilya sa Laguna, Batangas, Mindoro 
Oriental at Cavite noong 1969-1974, 
matagumpay na nakapagpunyaging 
itayo, mapalawak at mapalakas ang 
larangang gerilya sa hangganan ng 
Quezon at Bikol (QBZ) mula 1975- 
1983 at muling nabuksang sonang 
gerilya ang mataong kapatagan ng 
Laguna na nasa balisbisan ng Sierra 
Madre at Banahaw noong 1979-1981 
pagkaraang mawasak noong 1977 
ang naitayong larangang gerilya sa 
hangganan ng Laguna at Quezon na 
nasa kabundukan ng Sierra Madre-- 
dahil sa kamaliang magtayo ng 
artipisyal na base sa kabundukan na 
walang masa at matapos operasyunin 
ito ng may 1000 mersenaryong 
tropa--at resulta ng mga kahirapan, 
pinagpasyahan ng komiteng 

larangan na lisanin ang 
Sierra Madre at lumipat 
ng Mindoro. 


Umunlad bilang 
primera klase ang 
larangang gerilya 
sa hangganan ng 
Quezon at Bikol 
noong 1982 
na sumaklaw 

sa kalakhang 
probinsya ng 


9 KALATAS 


Camarines Norte, railroad towns 
ng Camarines Sur at mga bayan ng 
Quezon. Ang inang larangang gerilya 
ng QBZ ay nag-anak ng panibagong 
larangang gerilya sa South Quezon- 
Bondoc Peninsula (SQBP) nang 
matagumpay na nakapagpalawak at 
nabuksang sona at larangang gerilya 
ang mga bayan sa ika-3 at ika-4 
na distrito ng Quezon mula 1978- 
1981. Kaalinsabay nito, nagpadala 
ang QBZ ng mga kadre at pangkat 
pampropaganda upang magbukas 
ng mga bagong sonang gerilya sa 
Gitnang Quezon, Silangang Batangas, 
Laguna at Mindoro sa pagitan 
ng1979 at 1982 at ang Kanlurang 
Batangas noong 1983. Naging mga 
sonang gerilya ito noong 1982-1983 
at umunlad bilang mga larangang 
gerilya pagsapit ng 1985. 


Sa gabay ng IDKP, inabot ng 
rehiyon ang tuktok ng pagsulong 
noong 1997-2001 kung saan sinaklaw 
ng mga sona at larangang gerilya ang 
lahat ng probinsya ng Calabarzon at 
islang mga probinsya ng Mimaropa. 
Ilan sa mga ito ay pansamantalang 
nabitiwan nang dumagan ang 
matinding pananalakay simula 2001- 
2010 sa ilalim ng OBL | at Il at ng 
OpBay mula 2011-2016. 


Sa kasalukuyan ay nakalatag sa 
walong lalawigan ang mga sona at 
larangang gerilya ng hukbong bayan. 
Sinasaklaw ng mga ito ang kabuuang 
123 bayan at siyam na siyudad at 
mahigit isang libong mga baryo. May 
kabuuang organisadong baseng masa 
ito na umaabot ng puo-puong libo, 
libo-libong aktibistang masa at mga 
tagasuporta na bumibilang ng ilan 
daang libo. Ang mga ito ang malalim 
na balon ng hukbong bayan at 
armadong kilusang rebolusyonaryo. 


7 Naitayo at napagana ang mga 
kumand sa operasyon sa lahat ng 
antas upang pamunuan ang gawaing 
militar kabilang na ang paglulunsad 
ng mga kampanyang pulitiko-militar, 
pagtatayo at pagpapagana ng mga 
kaukulang bisig o istap sa pagsasanay, 
paniktik, medikal, ordnans at 
iba pa. Naitayo at pinagana ang 
departamento sa pulitika sa lahat 
ng antas upang tiyakin ang mataas 


10 KALATAS 


na makauring kamulatan ng NPA at 
mahigpit na pagkaisahin ang mga 
Pulang kumander at mandirigma sa 
linya, panawagan at mga tungkulin 
na inilalabas ng Partido. 


8 Aktibong tinupad ng hukbong 
bayan ang pagtatayo ng binhi ng 


“Ang salalayan ng 
patuloy na paglaki ng 
kasapian ng hukbong 
bayan ay nasa patuloy 


na paglawak at pagsigla 
ng rebolusyonaryong 
kilusang masa 
sa kanayunan at 
kalunsuran. ” 


mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika mga komite 5 at 
grupong pang-organisang bayan sa 
mga pinagpapalawakang lugar, at 
paglalatag ng mga batayan para sa 
pagtatayo ng mga inihalal na organo 
ng kapangyarihang pampulitika, 
yunit ng milisyang bayan at mga 
yunit sa sariling pagtatanggol, at 
mga  pangmasang 7 organisasyon 
ng mga magsasaka, manggagawa, 
kabataan, kababaihan, mga bata at 
mga aktibistang pangkultura. 


Sa. proseso. ng paglaban, 
itinayo ng NPA ang mga saligang 
organisasyon ng mamamayan at 
mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika sa mga konsolidadong 
bahagi ng mga larangang gerilya. 
Hakbang-hakbang nitong itinaas ang 
antas ng mga saligang organisasyon 
ng mamamayan mula antas baryo 
tungong antas ng kulumpon ng mga 
baryo, munisipalidad, at distrito. 
Tumulong ito sa pagbubuo ng mga 
sangay ng Partido sa lokalidad sa 
kanayunan na umaabot na ngayon 
sa ilang daan. Tumulong din ito sa 
pagtatayo at pagsasanay ng mga 
yunit ng milisyang bayan at mga 
yunit sa depensa ng mga saligang 


organisasyong masa na umaabot na 
ngayon sa ilan libo. 


9 Patuloy nitong pinarami ang 
bilang ng mga Pulang mandirigma at 
kasapi ng Partido sa loob ng hukbo, 
ipinailalim sa mga pagsasanay at 
pinanday sa pamamagitan ng mga 
pag-aaral, praktikal na gawain at 
pakikibaka. Patuloy nitong hinikayat 
ang mga kadre at aktibista mula 
sa kalunsuran na lumahok sa mga 
gawain sa kanayunan at matuto sa 
masa't sumapi sa armadong kilusang 
rebolusyonaryo. 


Ang salalayan ng patuloy na 
paglaki ng kasapian ng hukbong 
bayan ay nasa patuloy na paglawak 
at pagsigla ng rebolusyonaryong 
kilusang masa sa kanayunan at 
kalunsuran. Patuloy na naisulong ng 
Partido at hukbo ang kilusang masa 
ng mga manggagawa, magsasaka, 
kabataan at estudyante, kababaihan, 
at iba pang maralita sa mga 
kabayanan at sentro ng populasyon. 
Nagmumula sa kilusang masa ang 
balon ng mga rekrut para sa hukbo at 
lakas sa pulitika ng armadong kilusan. 


10 Patuloy nitong pinaunlad 
ang Bs kakayahang 5 s8umasa-sa-sarili 
sa pamamagitan ng pag-asa at 
paglinang sa boluntaryong suporta ng 
mamamayan, paglahok sa gawaing 
produksyon at pagbubuwis. 


Pangunahing nagmumula 
ang suporta sa hukbo sa masang 
magsasaka na nagbenipisyo sa 
rebolusyong agraryo. Boluntaryo 
itong ibinigay ng masa sa hukbo 
bilang pagkilala at pagtangkilik 
sa kanilang hukbo. Bahagi din 
ng pangangailangan ng hukbo ay 
nagmumula sa paglahok nito sa 
gawaing produksyon at iba pang 
produktibong BS aktibidad upang 
tustusan ang pang-araw-araw na 
pangangailangan. Tinutustusan din 
ang ilang pangangailangan nito sa 
pang-araw-araw na pagkilos mula 
sa bahagi ng pagbubuwis sa mga 
kaaway-sa-uri na ipinapataw ng 
gubyernong bayan. 


29 MARSO 2019 


Paborable ang Kundisyon sa Rebolusyon sa Gitna ng Krisis ng Lokal na 
Naghaharing Sistema at Imperyalismo 


atuloy na paborable ang kalagayan para sa pagrerebolusyon sa bansa. 
krisis ng malapyudal at malakolonyal na sistemang panlipunan sa Pilipinas. 


Walang kalutasan ang kronikong 
Nasasadlak ang pandaigdig 


na sistema ng monopolyo kapitalismo sa di malutas-lutas na pangkalahatang krisis ng labis na produksyon at 


ibayong pinansyalisasyon ng kapitalistang ekonomiya. 


Malayong sinasalamin ng tunay na ekonomiya sa mga 


kapitalistang bansa ang kapital sa pinansya ng mga pinansyal na oligarko na umiikot sa iba't ibang pinansyal 
na transaksyon bagay na naglulubog dito sa kumunoy ng matagalang resesyon at depresyon ng halaga ng mga 


kalakal. 

Ibayong umiigting ang 
kontradiksyon sa hanay ng 
nangungunang imperyalistang 
kapangyarihan. Patuloy na 


binabagabag ang imperyalismong 
US ng krisis sa labis na produksyon, 


lumolobong utang at krisis sa 
pinansya. Nagsisikap itong 
kumawala sa estratehikong 


pagdausdos bilang nangungunang 
pandaigdig na kapangyarihan sa 
harap ng banta ng lumalakas na 
China at nagbabangong Russia. 
Nagsusukatan ng lakas ang US at 
China sa isang gerang pangkalakalan 
at naggigirian sa militar sa South 
China Sea na idineklara ng China 
na bahagi ng kanyang teritoryo sa 
balangkas ng 9-dash-line. 


Lumalakasang sigalot sa pagitan ng 
US at EU dahil sa pagsusulong ng una 
ng proteksyunismo at pagpapataw 
ng taripa sa mga produktong 
inaangkat at iniluluwas ng mga 
bansang kasapi ng EU na sumisira 
sa neoliberal na globalisasyon ng 
“malayang kalakalan”. 8BDisgustado 
ang EU sa unilateral na pagtiwalag ng 
US sa kasunduan laban sa pagdeploy 
at pagdebelop ng intermediate 
range missile system sa Europa 
para payapain ang tensyon at banta 
ng panibagong gera sa Europa na 
nagmumula diumano sa Russia 
gayundin ang pag-atras sa multi- 
lateral na kasunduan kaugnay sa 
programang nukleyar ng Iran para 
pigilan itong gamitin ang nasabing 
teknolohiya para sa layuning militar. 


Garapal na isinusulong ng US 
ang gerang agresyon sa iba't ibang 
panig ng mundo tulad ng sa Syria, 
Afghanistan at Iraq gayundin ang 
lantarang pakikialam at pagpapakana 
para ibagsak ang mga rehimeng anti- 


29 MARSO 2019 


US tulad ng ginagawa ngayon sa 
gubyernong Maduro ng Venezuela. 
Aktibo ang US sa pagpapakana upang 
matanggal ang mga progresibo at 
anti-US na mga rehimen sa Brazil, 
Chile at El Salvador. Ipinipwersa ng 
US ang pagpapalit at kooptasyon 
ng nakatayong rehimen sa mga 
bansang anti-US sa pamamagitan ng 
pagpapataw ng economic sanction at 
embargo para brasuhin at pasunurin 
ang mga ito sa kanyang geo-pulitikal 
na layunin. 


Sinikap ni Trump na sa ganitong 
paraan gipitin ang North Korea at 
gamitin ang nabigong pag-uusap sa 
Hanoi para pasunurin si Kim Jong 
Un sa geo-pulitikal na interes ng US. 
Sinabotahe ni Trump ang pag-uusap 
sa pamamagitan ng paghahapag ng 
mga imposibleng kahilingan kapalit 
ng pag-aalis ng sanction tulad 
ng pagpapahinto sa programang 
nukleyar at lahat ng weapon 
system development ng North 
Korea at gayundin ang pagbubukas 


sa pamilihan at ekonomiya nito 
para.” sa malayang pagpasok, 
proteksyon sa dayuhang puhunan, 
maramihang pribatisasyon ng mga 
pag-aaring estado, at pagpabor sa 
mga. dambuhalang monopolyong 
korporasyong suportado ng US. 


Sa pagsusulong ng estratehiyang 
East Asia pivot, higit na pinag-iibayo 
ng US ang pakikialam sa mga panloob 
na usapin ng mga bansang kasapi 
ng ASEAN upang mobilisahin ang 
kanilang suporta laban sa lumalakas 
na impluwensya at kapangyarihan 
ng China sa daigdig. Ginagatungan 
nito ang sigalot sa. mga pinag- 
aagawang isla sa South China Sea at 
West Philippine Sea at gumagawa ng 
mga probokasyon sa China sa ngalan 
diumano ng freedom of navigation. 


Sa kabilang banda, banat na 
banat at nakatali ang mapanalakay 
na pwersa ng imperyalismong US 
sa Middle East, Central Asia, Aprika, 
at Silangang Asya. Nililimitahan 
ang kapabilidad at opsyon ng US 


11 KALATAS 


na pumasok sa panibagong gerang 
agresyon (dahil sa kinakaharap 
na krisis ng labis na produksyon. 
Ang mga gerang mapanalakay na 
inilunsad ng US sa Syria, Afghanistan 
at Iraq ay tila kumunoy na ibayong 
nagbabaon sa US. 


Samantala, patuloy na 
nananatiling atrasado ang ekonomiya 
ng Pilipinas--isang agraryan at pre- 
industriyal. Walang maituturing na 
pambansang industriyalisasyon at 
tunay na reporma sa lupa sa bansa. 
Ang sektor ng manupaktura ay 
mabigat na umaasa sa importasyon 
ng mga kagamitan sa produksyon 
at malamanupaktura para sa pag- 
aasembol. Nakakubabaw ang 
imperyalismong US sa kumprador na 
ekonomiya ng Pilipinas na nakagapos 
sa pagluluwas ng murang hilaw na 
materyal at manupakturang may 
mababang dagdag-na-halaga habang 
mabigat na nakasandig sa pag-angkat 
ng mataas na presyong mga yaring 
produkto mula sa mga kapitalistang 
bansa. 


Dantaon nang problema ng 
masang magsasaka ang kawalan at 
kakulangan ng lupang mabubungkal 
at monopolisado ng uring 
panginoong maylupa ang pag-aari 
sa lupa. Malaganap ang karalitaan, 
paghihikahos at kawalan ng trabaho 
sa kanayunan. Pinagsasamantalahan 
at ginipit ng uring panginoong 
maylupa't mga komersyante- 
usurero ang masang magsasaka sa 
pagpapataw ng upa-sa-lupa, aliping 
pasahod, barat na presyo sa mga 
produktong-bukid, napakataas na 
interes sa pautang at sari-saring 
madayang operasyon ng mga 
komersyante para ibayong pigain pa 
ang masang magsasaka. 


Ang ekonomiya ng Pilipinas ay 
nabubuhay mula sa pangungutang, 
remitans na dolyar mula sa mga 
manggagawa sa ibayong dagat (OFW) 
at pagpiga ng mabibigat na buwis 
sa mamamayan upang tustusan 
ang pambansang badyet, mga 
gatasang proyektong imprastruktura 
ng reaksyunaryong gubyerno at 
burukratikong kurapsyon. 


Malalim ang diskuntento at di 


12 KALATAS 


na masikmura ng mamamayan ang 
patuloy na pagtaas ng presyo ng 
mga bilihin at produktong petrolyo 
dahil sa pagpapataw ng mabibigat 
na pasaning buwis ng TRAIN Law at 
Oil Deregulation Law. Nakatakdang 
sirain ang lokal na produksyon 
ng palay at ang kabuhayan ng 
mga magsasakang umaasa sa 
industriya ng palay at bigas dahil sa 
pagpapatupad ng Rice Tarification 
Law na nag-alis sa quantitative 
restriction sa importasyon ng bigas ng 


mga pribadong importer at nagpaliit 
sa kontrol at otoridad ng NFA sa 
distribusyon na lamang ng bigas. 
Nagpapalahaw ang mga magsasaka 
na umaasa sa industriya ng niyog 
dahil sa pagbagsak ng presyo ng 
kopra sa pamilihan at monopolyong 
kontrol ng mga asendero-kumprador 
na nasa industriya ng niyog. Ganito 
rin ang kinasasadlakan ng mga 
sakada sa mga sakahan at plantasyon 
ng tubo at sa buong industriya ng 
asukal. 


Ibayong sumisidhi ang kawalan 
at kakulangan ng trabaho sa bansa 


na umaabot na sa 9.896 o 4.5 milyon 
batay sa IBON Foundation. Patuloy 
na nababaon sa utang ang bansa at 
patuloy pang lolobo ang utang ng 
Pilipinas dahil sa programang Build, 
Build, Build ni Duterte na popondohan 
mula sa dayuhang pangungutang. 
Umaabot na ngayong Enero sa 
Php7.494 trilyon ang kabuuang utang 
ng bansa mula sa Php7.293 trilyon 
sa pagtatapos ng 2018. Ang 65.596 
nito ay utang panloob at ang 34.596 
ang utang panlabas o katumbas ng 
Php2.585 trilyon (S49.72 bilyon sa 
palitang S1-Php52). 


Ang ekonomiya ng bansa na 
nakasandig sa pagluluwas ng hilaw 
na produktong agrikultural at mineral 
at ng manupakturang bahagyang 
prinoseso, sa isang panig, at pag- 
angkat ng mataas na halagang mga 
yaring produkto, sa kabilang panig, 
ay pamalagiang nagluluwal ng 
pagkalugi sa kalakalan at bayaran. 
Sa pagtatapos ng 2018, umaabot 
na sa S3.75 bilyon ang pagkalugi 
ng Pilipinas sa kalakalan. 8 Noong 
Setyembre 2018, nagrehistro ang 
bansa ng pinakamataas na pagkalugi 
sa buwanang balanse ng bayaran na 
umabot sa S2.7 bilyon sapul Enero 
2014 at S5.14 bilyon sa unang 9 na 
buwan ng 2018 dahil sa pagbabayad 
ng interes sa dayuhang utang at 
paglaki ng import ng mga mabibigat 
na makinarya at hilaw na materyal 
para tustusan ang malalaking 
proyektong pang-imprastruktura. 


Talamak “ang korapsyon sa 
gubyernong Duterte. Mga 
burukratang kaalyado at malalapit 
sa pamilyang Duterte ang ngayong 


nakikinabang sa “mga  kulimbat 
sa kaban ng bayan. Apektado 
ang pagbibigay ng serbisyong 


panlipunan at sweldo ng maliliit na 
empleyado dahil hindi maratipika 
ang 5 pambansang badyet: sa 
pagbabangayan ng Senado at 
kampo ni Arroyo sa Kongreso sa 
hatian at pakinabang sa bilyon- 
bilyong pondong pork barrel na 
isiningit ni Arroyo at mga kaalyado sa 
panukalang badyet. 


Papasama at walang matinong 
serbisyong panlipunan ang 
natatanggap ng mamamayan mula sa 


29 MARSO 2019 


reaksyunaryong gubyerno. Patuloy 
na tumataas ang singil sa kuryente, 
tubig, pamasahe at gastos sa LPG. 
Ang kasalukuyang dinaranas na krisis 
sa tubig ay resulta ng patakarang 
isapribado ang pagbibigay ng serbisyo 
sa tubig, pagkagahaman ng mga 
pribadong konsesyonaryo (Maynilad 
at Manila Water at mga water district 
sa mga probinsya) at katiwalian sa 
MWSS. 


Lalong pinag-iibayo ng rehimen 
ang pananalakay ng AFP at PNP sa 
mamamayan. Kaliwa't kanan ang 
pasistang pang-aabuso at paglabag 
sa karapatang-tao ng militar at 
pulisya sa mga inilulunsad nitong 
operasyon. Walang paghuhunos-dili 
ang mga ginagawang ekstra-hudisyal 
na pamamaslang, B gawa-gawang 
pagkakaso sa mga progresibo at 
oposisyon at iba't ibang anyo ng 
kamay-na-bakal "8 na pagbabanta 
upang patahimikin ang oposisyon. 


Sa balangkas ng Oplan 
Kapayapaan, ipinatutupad nito ang 
ibayong militarisasyon sa kanayunan 
at paglulunsad ng laking brigada't 
batalyon na mga operasyong kombat. 
Tatlong ulit nang pinalawig ang batas 
militar sa Mindanao na kinatigan ng 
sunod-sunurang Kongreso at Korte 
Suprema ni Duterte. Isinailalim ang 


29 MARSO 2019 


Bikol, Samar at Negros sa state of 
lawlessness upang bigyang-daan ang 
patuloy na pagdaragdag ng pwersang 
militar at pulisya sa mga lugar na ito. 
Sa ibang panig ng kapuluan, pinag- 
iibayo ang mabangis na operasyong 
paghanap at paglipol sa mga yunit 
ng NPA at matinding karahasan sa 
masang magsasaka at pambansang 
minorya. 


Binuo ng rehimeng Duterte 
ang National Task Force to End 
Communist Insurgency at ang mga 
katapat sa mga rehiyon at probinsya-- 
at sa balangkas nito--pinakikilos ang 
buong makinarya ng reaksyunaryong 
estado sa ilalim ng “whole of 
nation approach” 3 sa pagsupil sa 
armadong rebolusyonaryong kilusan 
at lehitimong pakikibaka ng masang 
magsasaka at iba pang maralita sa 
kanayunan at kalunsuran. Gumagawa 
ito ng sari-saring panlilinlang upang 
likhain ang klima ng maramihang 
pagsurender at “pagbabalik-loob” 
sa reaksyunaryong gubyerno ng 
mga pekeng rebelde sa ilalim ng 
E-CLIP at lokalisadong usapang 
pangkapayapaan. Maramihan 
nitong kinakasuhan at tinatatakang 
“pula” ang mga kasapi ng ligal na 
demokratikong mga organisasyon at 
mga progresibong oposisyon. 


Ginagamit ng rehimeng Duterte 
ang pwersang militar at pulisya 
upang manipulahin ang resulta 
ng reaksyunaryong eleksyon 
pabor sa kanyang mga kaalyado at 
disorganisahin ang mga progresibong 
partylist. at mga progresibong 
organisasyon. Ipinananakot ni 
Duterte ang diumanong “narcolist” 
upang bantaan at gipitin ang mga 
di kaalyadong pulitiko at pipilan ang 
Oposisyon. 


Ang mga kundisyon sa itaas 
ang nagtutulak sa kapasyahan 
ng paparaming mamamayan na 
hilingin na magkaroon ng tunay na 
panlipunang pagbabago at tangkilikin 
ang rebolusyon. Ang maitim na 
pakana ng pasistang rehimen na 
patahimikin ang pagtutol sa kanyang 
paghahari ay mauuwi lamang sa 
kabiguan dahil 78 anti-mamamayan 
at anti-demokratiko ang rehimeng 
Duterte. Sa kabilang banda, tiyak 
ang tagumpay ng rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka dahil 
makatarungan ang ipinaglalaban ng 
rebolusyonaryong armadong kilusan: 
ang palayain ang sambayanan mula 
sa pagsasamantala at pang-aapi ng 


imperyalismong Bs US, katutubong 
pyudalismo at burukratang 
kapitalismo mna masa tuktok ng 


reaksyunaryong paghahari sa bansa. 


Sumulong sa Panibagong 
Antas ng Digmang Bayan 


JA! mga obhetibo at suhetibong salik 
ay paborable para 

demokratikong rebolusyon ng bayan sa 
panibagong antas ng kasiglahan. Gamitin 
nating” puhunan 
tagumpay sa loob ng 50 taon upang dalhin 
ang digmang bayan mula sa gitna tungong 
abanteng 
depensiba. Maghanda para sa mas maigting 
na salpukan sa mga susunod na buwan at sa 
darating na mga taon at salubungin ang ika- 
51 anibersaryo ng NPA ng mas malalaki at 
maniningning na tagumpay sa pagsusulong 
ng armadong pakikibaka, reporma sa lupa 
at pagbubuo ng baseng masa. Kaugnay nito, 
buong determinasyong isulong ang mga 
sumusunod na tungkulin: 


sumulong ang 
ang mga 


natipong 


subyugto ng. estratehikong 


13 KALATAS 


4 Magpunyagi. sa 78 matagalang 
digmang bayan at isulong ang 
malaganap at masinsing pakikidigmang 
gerilya batay sa lumalawak at lumalalim 
na baseng masa. Ikoordina ang 
pakikidigmang gerilya sa pagsusulong 
ng rebolusyonaryong kilusang masa 
sa kanayunan at kalunsuran sa saklaw 
ng mga distrito/larangang gerilya, 
probinsya/subrehiyon at. rehiyon. 
Kaugnay nito, sa saklaw ng mga 
larangan, itayo ang mga makinarya 
para sa pagtatanggol ng karapatang- 
tao. Palawakin ang mga network 
nito sa kada barangay, munisipalidad, 
distrito sa saklaw ng mga SR. Ang 
mga makinaryang ito ang magtitiyak 
ng paglulunsad ng mga edukasyon 
sa mamamayan at dokumentasyon 
ng mga karahasan at mga paglabag 
ng mga nag-ooperasyong kaaway 
gayundin ang pagsasampa ng mga 
kaso sa JMC-NDFP laban sa mga 
lumabag na pwersa ng gubyerno. 


2 Patamaan ng matitinding dagok 

ng paparaming taktikal na 
opensiba ang pasistang rehimeng 
Duterte. upang pabilisin ang 
pagbagsak ni Duterte bago matapos 
ang kanyang panunungkulan. 
Basagin ang hangin ng repormismo 
na inilalako ng reaksyunaryong 
eleksyon “sa pamamagitan ng 
pagtatambol sa buong sambayanan 
ng pagiging (makatarungan ng 
armadong pakikibaka at paglulunsad 
ng paparaming mga taktikal na 
opensiba. 


3 Ibayong palakasin ang hukbong 

bayan, paramihin ang rekrut 
mula sa hanay ng masang 
pinagsasamantalahan at inaapi at 
itayo ang paparaming horisontal 
na platun at lakas-kumpanyang 
sentro-de-grabidad. Kaakibat nito, 
paramihin ang 5 nakukumpiskang 
armas mula sa mga taktikal na 
opensiba para armasan ang mga 
bubuuing karagdagang yunit ng 
hukbo. 


Magsanay ng paparaming kadreng 

militar para sa itatayong mga 
karagdagang platun at kumpanya. 
Itaas ang disiplina at pagsasanay 
sa pulitiko-militar ng mga Pulang 
kumander at mandirigma at linangin 
ang kanilang mataas na diwa at 


14 KALATAS 


kakayahan sa paglaban, paggapi at 
pagdurog sa mga pwersa ng kaaway. 
Gawing mas madalas at regular ang 
mga pagsasanay sa pulitiko-militar 
sa hanay ng mga Pulang kumander, 
mandirigma at milisyang bayan. 


Buuin, palakasin at aktibong 

paganahin ang mga teritoryal na 
kumand sa operasyon at mga kakabit 
na istap-militar mula sa antas ng 
larangan, probinsya/subrehiyon at 
rehiyon. 


Palawakin, konsolidahin at 

paramihin ang mga larangang 

gerilya at itayo ang 2-3 kumpol 
ng mga lakas-kumpanyang larangang 
gerilya sa bawat probinsya at/o 
katumbas nitong subrehiyon. 


7 Ilunsad ang iba't ibang tipo 
ng kampanyang  antipyudal, 
palawakin ang sinasaklaw 

ng pagpapatupad ng minimum 
at maksimum na programa ng 
rebolusyong agraryo at paunlarin ang 
produksyon sa mga konsolidadong 
lugar. 


Palawakin at konsolidahin ang 
baseng masa ng rebolusyon at 
itayo ang mga organo ng Pulang 
kapangyarihang pampulitika mula 
antas baryo, munisipalidad at distrito. 


9 Palawakin ang mga 
rebolusyonaryong organisasyon 


ng mamamayan (magsasaka, 
manggagawa, kababaihan, kabataan 
at mga aktibistang pangkultura) at 
itayo ang mga balangay sa antas 
bayan, distrito at probinsya. 


Paramihin ang mga milisyang bayan 
at yunit sa sariling depensa at isulong 
ang pakikidigmang gerilya ng masa. 


Humigit-kumulang Bs ang 5B8s8B7mga 
nabanggit sa itaas ang pinakagyat 
nating mga tungkulin sa pagsusulong 
ng armadong pakikibaka sa rehiyon. 
Masusing mag-aral ng kalagayan at 
teoryang militar at mapanlikhang 
ilapat ito sa mga partikular na 
kalagayan ng mga kinikilusang lugar 
upang anihin ang mas malalaking 
tagumpay sa susunod na mga taon. 


Mabuhay ang Ika-50 
Anibersaryo ng New People's 
Army! 


Mabuhay ang Partido 
Komunista ng Pilipinas! 


Mabuhay ang sambayanang 
Pilipino! 


Dalhin sa ganap na tagumpay 
ang demokratikong rebolusyon 
ng bayan! 


29 MARSO 2019 


